MIKILVÆGI ÞESS 
AÐ AGA BÖRN 


Fræðið sveininn þann veg sem 
hann á að fara, og þegar hann er gamall 
mun hann ekki víkja frá honum. 
Orðskviðirnir 22:6 


FYRIR FORELDRA 


Sjá, börn eru arfleifð Drottins, og ávöxtur 
móðurkviðar er laun hans. Sálmur 127:3 


Sá sem sparar sprota sinn hatar son sinn, en sá 
sem elskar hann, agar hann tímanlega. 
Orðskviðirnir 13:24 

Í ótta Drottins er sterkt traust, og börn hans 
munu eiga athvarf. Orðskviðirnir 14:26 

Agara son þinn meðan von er, og lát sál þína 
ekki hlífa við gráti hans. Orðskviðirnir 19:18 
Heimska er bundin í hjarta barns; en 
leiðréttingarstafurinn mun reka hana langt frá 
honum. Orðskviðirnir 22:15 

Haldið ekki barninu tjóni, því að ef þú slær það 
með stafnum, skal það ekki deyja. Þú skalt berja 
hann með stönginni og frelsa sál hans frá helvíti. 
Orðskviðirnir 23:13-14 

Stafurinn og umvöndunin gefa visku, en barn 
sem eftir er sjálfum sér kemur móður sinni til 
skammar. Orðskviðirnir 29:15 

Leiðréttu son þinn, og hann mun veita þér hvíld; 
já, hann mun veita sálu þinni ánægju. 
Orðskviðirnir 29:17 


Og öll börn þín skulu kennd verða af Drottni. 
og mikill mun friður barna þinna vera. 
Jesaja 54:13 


J1 BO ZAROKAN 


Heiðra fóður þinn og móður þína, svo að dagar 
þínir verði langir í landinu, sem Drottinn Guð 
þinn gefur þér. 2. Mósebók 20:12 


Sonur minn, fyrirlít ekki aga Drottins. þreyttu 
ekki leiðréttingu hans. Því að þann sem Drottinn 
elskar, leiðréttir hann. eins og faðir sonurinn, 
sem hann hefur þóknun á. Orðskviðirnir 3:11-12 


Orðskviðir Salómons. Vitur sonur gleður föður, 
en heimskur sonur er þungi móður sinnar. 
Orðskviðirnir 10:1 


Hlýð á föður þinn, sem gat þig, og fyrirlít ekki 
móður þína, þegar hún er orðin gömul. 
Orðskviðirnir 23:22 


Börn, hlýðið foreldrum yðar í Drottni, því að 
þetta er rétt. Heiðra föður þinn og móður; sem 
er fyrsta boðorðið með fyrirheiti; Svo að þér 
megi vel fara og þú lifir lengi á jörðinni. 
Efesusbréfið 6:1-3 


Heiðra fóður þinn af öllu hjarta og gleym ekki 
sorgum móður þinnar. Mundu að þú ert fæddur 
af þeim; Og hvernig getur þú endurgoldið þeim 
það, sem þeir hafa gjört þér? 

Prédikarinn 7:27-28 


Ef við munum aga börnin okkar munu þau gráta 
núna en njóta þess í framtíðinni. Ef við munum 
ekki aga börnin okkar munu þau njóta þess 
núna en gráta í framtíðinni. 


Börn eru framtíð landsins okkar. En ef þeir 
eldast án aga, hver verður þá framtíð landsins 
okkar? 


Allar slæmar venjur fullorðinna eru þær sem 
ekki voru leiðréttar eða agaðir þegar hann var 
bara barn. Við verðum að ala upp börn sem 
óttast Guð. 


Ég tók stykki af lifandi leir 

Og myndaði það varlega dag frá degi 
Ég kom aftur þegar árin voru liðin 
Það var maður sem ég leit á 

Hann bar enn þá fyrstu hrifningu 

Og ég gat ekki breytt honum lengur 


